GABATARWAR BAREA 
MALAMI DAKTA © 


ABDULMUHSIN DAN 
SALES EM ALKASIM e 


TAKEN HUDUBAR 


Tarihin kazafi 


TARIHIN KAZAFI 1 


1 
TARIHIN KAZAFI 


Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah, muna gode 
maSa, kuma muna neman taimakonSa, kuma muna neman 
gafararSa, kuma muna neman tsarin Allah daga sharrin 
kawunanmu da munanan ayukkanmu. Duk wanda Allah Ya 
shiryar dashi babu mai batar dashi, kuma duk wanda Ya batar 
babu mai shiryar dashi. Kuma ina shaidawa babu abin bautawata 
da gaskiya sai Allah Shi kadai baShi da abokin tarayya, kuma ina 
shaidawa Annabi Muhammad bawanSa ne kuma manzonSa ne, 
Allah Yayi dadin yabo a gare shi da iyalansa da sahabbansa da 
aminci mai yawa. 


Bayan haka: 


Kuji tsoron Allah -ya ku bayin Allah- hakikanin tsoro, kuma 
ku zama a fadake daShi cikin boyenku da ganawarku. 


Ya ku Musulmai: 


Allah Ya samar da halittu kuma Ya fifita tsakaninsu, kuma 
mafiya alkhairin mutane kuma mafi soyuwarsu a wurin Allah 
sune annabawanSa, sannan sahabban Annabinmu Muhammad 
tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, kuma mafiya akhairin 
mata kuma mafiya darajarsu a wurin Allah sune matansa tsira da 
amincin Allah su tabbata a gare shi, kuma mafi soyuwar matansa 
a wurinsa itace uwar muminai A'ishah Allah Ya yarda da ita. 


Kuma sunnar Allah wacce take wanzajjiya itace duk wanda 
Allah Ya soshi sai ya jarabashi, an tambayi Annabi tsira da 
amincin Allah su tabbata a gare shi <su waye cikin mutane suke 
samun mafi tsananin jarabawa? Yace: annabawa sannan sai 
mafiya kama dasu sannan masu kama da su> Tirmizi ya 
ruwaito shi, kuma a shekara ta shida bayan Hijirah, an jarabci 


1An gabatar da wannan hudubar ranar Juma'ah, ashirin da daya ga watan Rajab, shekara ta dubu daya da 
dari hudu da arba'in da biyar bayan hijrah, a masallacin Annabi. 


a-alqasim.com 


2 TARIHIN KAZAFI 


musulmai da bala'i mai girma wanda Allah Ya sanyashi ya zama 
jarabawa ga al'ummah gaba dayanta har zuwa ranar Kiyamah; 
kuma hakan ya kasance ne bayan dawowar Annabi tsira da 
amincin Allah su tabbata a gare shi daga yakin Banul-musdalik 
Aishah Allah Ya yarda da ita ta kasance tare da shi, a lokacin da 
suka kusanto Madinah, sai Manzon Allah tsira da amincin Allah 
su tabbata a gare shi a wani dare yayi sanarwar cigaba da tafiya, 
sai ta tashi domin biyan bukata, sai ta tafi har ta wuce rundunar 
mayakan, sai ta taho zuwa ga masauki sai abin wuyanta ya bata, 
sai ta koma nemansa a wurin da ta rasashi, sai suka dage dan 
dakinta dake kan dabba kuma suka tafi, basu lura da cewa dn 
dakin nata ba kowa a ciki ba; saboda rashin nauyinta —kuma shi 
hoodaj: wani masauki ne da ake sanya shi a saman rakumi ga 
mace-, Aishah Allah Ya yarda da ita ta ce: <kuma na kasance 
yarinya mai Karancin shekaru», sannan sai naga abin wuyan 
bayan rundunar sun tafi; sai ta tsaya a inda take; tana tunanin zasu 
nemeta su dawo inda take, sai barci ya kama ta sai tayi barci. 


Kuma sahabi Safwan bn Al-mu'addal Allah Ya yarda da shi 
ya kasance mai yawan barci sai ya makara daga rundunar, lokacin 
da ya farka sai ya nufi isa wajen rundunar, sai ya hangi duhun 
mutum yana barci, sai yazo wurin , sai yaga ashe Aishah Allah Ya 
yarda da ita ce, kuma ya taba ganinta kafin saukar ayar wajabta 
hijabi, sai ya kauda fuskarsa daga gareta sai yayi istirja'i -wato 
yace: inna lillahi wa innailaihi raaju'uun- sai istirja'in nasa ya 
farkar dani, tace: «sai na rufe fuskata da mayafina, kuma wallahi 
bai fada min ko kalma daya ba, kuma banji wata kalma daga gare 
shi ba banda istirja'in da yayi», Ibnul-Atheer Allah Ya jiKansa ya 
ce: «kuma Safwan ya kasance mutum ne gwarzo zababbe mai 
falala», sai ya kwantar da rakuminsa har ta hau, sai ya taho yana 
jan ragamar rakumin da take kai har suka cinma rundunar lokacin 
azahar, Shaikhul-Islam Allah Ya jikansa ya ce: «kuma tahowarta 
tare da shi yafi alkhairi akan batanta». 


a-algasim.com 


TARIHIN KAZAFI 3 


Kuma a lokacin da shugaban munafukai Abdullahi bn Ubai 
bn Salul yaga makarar Aishah Allah Ya yarda da ita daga 
rundunar sai ya soki mutuncin gidan Annabta mai tsarki, kuma da 
ya iso Madinah, sai ya rika yada Kazafi ga mutuncin madaukakiya 
kamammiya Allah Ya yarda da ita, kuma ya rika shelarsa, kuma 
ya hada zance yana rarrabashi, Kuma sai ya kasance zancen 
gama-garin muminai shine: 

xtsarki ya tabbata a gareKa wannan Kiren Karya ne mai 
girma» (Annur: 16]; domin abinda ya faru ba abu ne mai kawo 
zargi ba, kadai ita mata ce mai kananan shekaru wacce ta rasa 
abokan tafiyarta, Azzahabi Allah Ya jikansa ya ce: <kuma 
shekarunta a wannan lokacin goma sha biyu>, sai sahabin ya 
kyautata mata ya dawo da ita wurinsu. 


Kuma a lokacin da Aishah Allah Ya yarda da ita ta iso 
Madinah sai tayi fama da rashin lafiya da ya dame ta, sai ta zauna 
a gidanta na tsawon kusan wata, alhali bata san abinda ake fadi 
game da ita ba, sai dai kadai ta rasa irin kulawar da take samu 
daga Annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi idan tayi 
rashin lafiya, tace: <abinda ya rika damuna ina cikin rashin lafiyar 
shine bana ganin abinda na saba gani daga Annabi tsira da 
amincin Allah su tabbata a gare shi lokacin da nake rashin lafiya, 
kadai yana shiga ne yayi sallama sannan yace -wato: ga wanda ke 
wurinta-: ya take? Wato: ya wannan>. 


Kuma bayan ta farfado kadan daga rashin lafiyarta, sai 
Ummu Misdah Allah Ya yarda da ita ta bata labarin abinda masu 
Kazafi suke cewa, Allah Ya yarda da ita tace: «sai ciwona ya Karu 
akan ciwo>, kuma a lokacin da Manzon Allah tsira da amincin 
Allah su tabbata a gare shi ya shiga wurinta tace masa: <shin zaka 
yi mani izini in tafi wurin mahaifana? -Tace: kuma ni a lokacin 
ina so ne in tabbatar da labarin daga wurinsu-, sai Manzon Allah 
tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi mani izini. 


a-alqasim.com 


4 TARIHIN KAZAFI 


Sai na je wurin mahaifana sai na cema mahaifiyata: ya 
mamata menene mutane suke cewa? Sai ta bata labarin abinda 
mutane suke cewa, sai bala'i ya Kara tsanani ga Aishah saboda 
aibanta kamewarta da akayi; domin mafi darajar abinda mace take 
mallaka bayan addininta; shine mutuncinta, domin shine 
daukakarta da kyawunta, tace: xsai nayi kuka dare biyu da wuni 
daya, sai na zamo hawayena baya yankewa, kuma bana yin tozali 
da barci -wato: bana yin barci saboda tsananin bakinciki-, kuma 
saida mahaifana sukayi zaton kuka zai fasa zuciyata». 


Kuma saboda girman wannan kire da kazafi mata muminai 
suka yi kuka, Aishah Allah Ya yarda ita ta ce: <kuma a lokacin da 
mahaifana su biyu suna zaune a wurina ina kuka, wata mata daga 
cikin mutanen Madinah ta nemi izinin shigowa, sai akayi mata 
izini, sai ta zauna tana kuka». 


Amma shi Annabinmu tsira da amincin Allah su tabbata a 
gare shi yana cikin damuwa yayi shiru baya magana da wani akan 
al'amarin Kazafin, kuma bakinciki ya Karu masa saboda dakatawar 
wahayi tsawon wata daya, babu abinda akayi masa wahayi a 
gameda al'amarin, sai ya kira Aliyu bn Abi Dalib da Usama bn 
Zaid Allah Ya yarda da su -kuma suna daga cikin mafiya sanin 
iyalan gidansa-, yana neman shawararsu gameda rabuwa da 
iyalinsa, kuma ya tambayi kuyangar dake wurin Aishah Allah Ya 
yarda da ita sai yace: <Ya Barirah, shin kinga wani abu tare da 
ita wanda kike shakkarsa?>, kuma ya tambayi uwar muminai 
Zainab bint Jahsh Allah Ya yarda da ita: <me kika sani, ko me 
kika gani?> Babu wani cikinsu daya aibantata da wani abu. 


Sannan sai ya shiga wurin Aishah kuma akwai mahaifanta a 
wurinta, sai yayi sallama, sannan sai ya zauna, kuma tayi zaton 
zai mata bushara ne da bayyanar karyar masu Kazafi, tace: «sai 
Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi 
kalmar shahada lokacin da ya zauna, sannan sai yace: kuma 
bayan haka ya Aishah, lallai kaza da kaza ya isoni game da 


a-algasim.com 


TARIHIN KAZAFI 5 


ke, idan kin kasance kubutacciya to da sannu Allah Zai 
kubutar dake, kuma idan kin kasance kin aikata zunubi to ki 
nemi gafarar Allah kuma ki tuba zuwa gare Shi, domin bawa 
idan yayi ikirarin zunubi, sannan ya tuba; Allah Zai karbi 
tubansa, to lokacin da Manzon Allah tsira da amincin Allah su 
tabbata a gare shi ya kammala zancensa, kuma saboda firgicin 
abinda taji, tace: xsai hawayena suka bushe har ya zama ko digo 
dayansa bata ji». 


To da taga yanda al'amarin yake, sai ta koma zuwa ga 
babanta domin ya taimaketa, sai tace masa: «kaba Manzon Allah 
tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi amsa a makwafina, 
yace: wallahi bansan me zancema Manzon Allah tsira da amincin 
Allah su tabbata a gare shi ba». 


Sannan ta nemi tausayawa daga wajen mamanta, sai tace 
mata: «kiba Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a 
gare shi amsa a makwafina, tace: wallahi bansan me zancema 
Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ba». 


Sai ta fake zuwa ga Wanda Ke sama, kuma ta fawwala 
al'amarinta zuwa gare Shi, sai tace musu: «lallai ni wallahi na riga 
na sani cewa kunji wannan al'amarin har ya zauna a zuciyarku 
kuma kuka gasgata shi, to idan nace maku ni kubutacciya ce - 
kuma Allah Ya san ni kubutacciya ce- bazaku gasgatani game da 
haka ba, kuma lallai da zan yi maku ikirarin wani abu na laifi - 
kuma Allah Ya san ni kubutacciya ce- tabbas zaku gasgatani, 
kuma ni wallahi bani da misalin da zan buga a tsakanina da ku sai 
irin abinda baban Yusuf ya fadi: 


ke 
ed 


a ie AZ ZU Giz LZ GZ 


{to hakuri mai kyawu kuma Allah Shine Abin neman 
taimako gameda abinda kuke siffantawa} [Yusuf: 18] Sannan na 
juya na kwanta akan shimfidata». 


a-algasim.com 


6 TARIHIN KAZAFI 


Kuma domin ta kasance mai kiyaye addininta, mai tsare 
kamewarta, ta samu yakinin cewa Allah Zai bata kariya, kuma ta 
kyautata zatonta gare Shi, tace: <kuma ni wallahi a wannan 
lokacin nasan ni kubutacciya ce, kuma lallai Allah Zai kubutar 
dani da kubutata>, sai Allah Ya kasance inda take zatonSa, tace: 
<to wallahi Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare 
shi bai nufi wurin zamansa ba, kuma babu wani da ya fita daga 
cikin iyalan gidansa har sai da Allah Mabuwayi da daukaka Ya 
saukarma AnnabinSa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi , 
to a lokacin da aka yaye ma Manzon Allah tsira da amincin Allah 
su tabbata a gare shi sai ya rika dariya, sai ya kasance kalmar 
farko da ya furta itace cewarsa: ina yi maki albishir ya Aishah, 
lallai Allah Ya barrantar da ke>. 


Kuma saboda biyayyarta ga Allah, sai Ya kiyayeta kuma Ya 
bata nasara, kuma Ya wanzar da ambaton kamewarta, Aishah 
Allah Ya yarda da ita tace: <kuma wallahi ban kasance ina zaton 
za'a saukar da wani abu na wahayi gamedani wanda ake 
karantawa ba, kuma lallai al'amarina a ganina bai kai matsayin da 
Allah Mabuwayi da daukaka Zai yi magana akansa ba wanda za'a 
rika karantawa ba>, sai Allah Ya bayyana matsayin ManzonSa da 
iyalan gidansa a wurinSa, da karamarsu a wurinSa, kuma Shi da 
kanSa Ya dauki aikin karesu da kauda masu mummunan abu, 
kuma Ya bayyanama al'ummarsa kulawar Ubangijinsu garesu, da 
kuma muhimmantarwarSa ga al'amarinsu, kuma amma shi 
shugaban munafunci wanda ya yada wannan kazafi kuma ya 
watsa shi to Allah Yayi masa alkawarin azaba mai girma, Wanda 
tsarki ya tabbata a gare Shi Ya ce: 


<kuma wanda ya jibinci girmansa daga cikinsu yana da 
azaba mai girma»[Annur: 11]. 


Kuma bayan haka, ya ku Musulmai: 


a-algasim.com 


TARIHIN KAZAFI 7 


Yana da girma a wurin Allah a fadi gameda matar 
ManzonSa irin abinda aka fadi, Madaukaki Ya ce: 


dd at EGE 


xkuma kuna daukarsa mai sauki alhali a wurin Allah mai 
girma ne» (Annur: 15], kuma munafunci a zamanin annabta kadai 
akan sakon ne, Ibnul-Kayyim Allah Ya jikansa ya ce: «to lallai 
Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shine 
ake nufata da cutarwa, kuma wannan Kissar jarabawace da ibtila'i 
ga Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da 
kuma ga dukkan al'ummah har zuwa ranar Kiyamah; domin da 
wannan kissar Ya daga darajar wasu jama'a, kuma Ya Kaskantar 
da wasu daban». 


Kuma tsanani abinda ke biyo bayansa shine yayewa, kuma 
mumini yana samun alkhairi ta hanyar bala'i, Allah Madaukaki 
Ya ce: 


Sep E dl € HEO dd > 


<kada kuyi zatonsa sharri ne a gareku, a'aha shi alkhairi ne a 
gareku> (Annur: 11], kuma haka Karshen al'amarin Aishah -Allah 
Ya yarda da ita- ya kasance, Allah Ya saukar da ayoyi gameda ita 
wadanda ake karantasu har zuwa ranar Kiyamah, kuma ta 
daukaka fiye da sauran mata da falalolinta; Annabi tsira da 
amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce: <kuma lallai darajar 
Aishah sama da sauran mata kamar darajar thareed (tuwon 
nama) ne akan sauran abinci» [Bukhari da Muslim suka ruwaito 
shi], kuma ya hore mata Kwakwalwa mai yawan fahimta da hadda 
mai Karfi, da ilmi mai yalwa, kuma hadisan da ta ruwaito daga 
Annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sunfi abinda 
aka ruwaito daga khalifofi shiryayyu dukkansu; domin ayukkan 
da suka shagaltar dasu, da kuma rasuwarsu da wuri, ba don 
Karancin saurarensu daga gare shi ba, bama haka ba ta ruwaito 
ma wannan al'ummar rubu'in hadisan shari'ah, Ibnu Katheer Allah 


a-algasim.com 


8 TARIHIN KAZAFI 


Ya jikansa ya ce: <ba'a samu a cikin al'ummomi ba irin Aishah a 
wajen haddarta da iliminta, da fashar zancenta da hankalinta, ta 
tserema mata irinta a wajen ilimi da hikima, an azurta ta da 
fahimta a cikin fikhu, kuma da hadda na waken larabci, kuma ta 
kasance akwati ce gameda ilimin sharı'ah» . 


Kuma Allah Ya wajabta sonta akan kowa, Annabi tsira da 
amincin Allah su tabbata a gare shi yace ma Fadimah Allah Ya 
yarda da ita: «yake diyata, shin ba kina son abinda nakeso ba? 
sai tace: ina so, sai yace: to ki so wannan» -yana nufin: Aishah- 
(Bukhari da Muslim suka ruwaito shi), kuma an dauki ran Annabi 
a tsakanin Kirjinta da ramin Kasan wuyanta, kuma a ranarta, kuma 
a dakinta, kuma ita matarsace tsira da amincin Allah su tabbata a 
gare shi a duniya da lahira, shin akwai abin alfaharin da ya wuce 
haka? 


Ina neman tsarin Allah daga Shaidan jefaffe: 
(OLB, EEk Ss argi ele EZ edari dA a LE ap 
<kuma duk wacce ta kankan da kai daga cikinku ga Allah da 
Manzonsa kuma tayi aiki na Kwarai to zaMu bata ladanta nunki 
biyu kuma Mun tanadar mata da arziki na karamci» [Al-ahzaab: 
31]: 


a-alqasim.com 


TARIHIN KAZAFI 9 


HUDUBA TA BIYU 


Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah gameda 
kyautatawarSa, godiya ta tabbata a gare Shi bisa datarwarSa da 
kuma ni'imominSa, ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya 
sai Allah Shi kadai baShi da abokin tarayya bisa girmama 
al'amarinSa, kuma ina shaidawa Annabinmu Muhammad 
bawanSa ne kuma ManzonSa ne, yabo da amincin Allah su 
tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa, kuma Yayi dadin 
aminci mai Karuwa. 


Yaku musulmai: 


Allah Yayi wa'azi ga muminai bayan Kissar Kazafi da 
wa'azuzzuka masu yawa, kuma su a ine na kare mutunci, 


da BS Nİ ed ol BSED 


«Allah Yana maku wa'azi da cewa kada ku komo zuwa ga 
kwatankwacinsa har abada indai kun kasance muminai» [Annur: 
17]. 


Kuma daga cikin wadannan wa'azozin: cewa kada ayi 
zato ga ma'abota alkhairi da kamewa face na alkhairi, Wanda 
tsarki ya tabbata a gare Shi Ya ce: 


ede Gai Sad Arar Gia rk 


xdon me a lokacin da kuka ji shi muminai maza da 
muminai mata basu yi zaton alkhairi game da kansu ba, kuma su 
ce: wannan kire ne bayyannane» (Annur: 12]. 


Kuma idan wani abu ya makale a cikin rai na zace-zace 
marasa kyau na daga waswasi ko tunani to kada a furta shi, 
Wanda tsarki ya tabbata a Go Shi Ya ce: 


dita BE A GOKE êh bsa NYI 


a-algasim.com 


10 TARIHIN KAZAFI 


<kuma don me a lokacin da kuka ji baku ce baya dacewa 
a garemu muyi magana game da wannan ba» (Annur: 16]. 


Kuma a lokacin da Annabi tsira da amincin Allah su 
tabbata a gare shi ya tambayi Zainab bint Jahsh game da Aishah 
Allah Ya yarda dasu, Allah Ya kiyayeta da tsantseni sai tace: <Ya 
Manzon Allah, ina kiyaye jina da ganina, wallahi ba abinda na 
sani akanta sai alkhairi>. 


Kuma duk wanda ya kiyaye jinsa da ganinsa daga 
mutuncin musulmai; zai sami jin dadi da kubutar kirji, da yardar 
Ubangijin halittu. 


Sannan ku sani cewa lallai Allah Ya umurceku da yin 
salati da sallama ga Annabinsa.... 


a-algasim.com 


